WicipediA 


Eidaleg 


Eidaleg ( Italiano ) yw iaith Yr Eidal, San Marino, Swistir 
a'r Fatican. Yn ôl ystadegau yr Undeb Ewropeaidd, 
siaredir Eidaleg fel mamiaith gan 65 miliwn o bobl yn yr 
UE (13% o boblogaeth yr UE), yn Yr Eidal yn bennaf, ac 
fel ail iaith gan 14 miliwn o bobl (3%)ÜI. Gan gynnwys 
siaradwyr Eidaleg mewn gwledydd nac ydynt yn rhan o'r 
UE (megis Y Swistir ac Albania) ac ar gyfandiroedd 
eraill, mae yna dros 85 miliwn o bobl yn siarad yr 
iaithJ 2 ^ 3 ^ 

Ymadroddion cyffredin 

■ italiano : Eidaleg 

■ gallese : Cymraeg 

■ inglese : Saesneg 

■ 'salve! : helô! / hwyl fawr! (Gallwch ddweud 
salve! wrth gyfarfod neu wrth ymadael.) 

■ ciao!: shwmâi! / hwyl! (yn debyg i salve! ond yn 
anffurfiol) 

■ saluti! : cyfarchion! (yn debyg i salve! ond yn fwy 
ffurfiol) 

■ come sta? : sut mae? 

■ buongiorno!: bore da! 

■ buonasera! : p'nawn da! / noswaith dda! 

■ arrivederci!: da boch chi! / Hwyl fawr! 

■ buona notte! : nos da! 

■ mi scusi! : esgusodwch fi! (er mwyn tynnu sylw) 

■ permesso! : esgusodwch fi! (er mwyn mynd 
heibio) 

■ prego? : esgusodwch fi? (os ydych chi ddim wedi 
deall) 

■ per favore / per piacere: os gwelwch chi'n dda 

■ grazie: diolch 

■ no grazie : dim diolch! 

■ molte grazie / tante grazie : diolch yn fawr 

■ prego! : da chi! (pan fydd rhywun yn dweud 
grazie!, atebwch gyda prego!.) 

■ mi dispiace: mae'n flin gen i 

■ sì : i'e / do / oes ayyb. 

■ no : nage / naddo / nag oes ayyb. 

■ salute! / cin cin!: lechyd da! 


Eidaleg 

Italiano, Lingua italiana 

Ynganiad [ita'lja:no] 

IPA 


Siaredir yn Yr Eidal, San Marino, Malta, Y 

Swistir, Y Fatican, Slofenia (Istria 
Slofenaidd), Croatia (Swydd 
Istria), yr Ariannin, Brasil 


Rhanbarth (fe'i gwyddys gan lawer o bobl 
hŷn a sectorau masnachol yn 
Somalia, Eritrea, a Libia; fe'i 
defnyddir yn y Senedd Ffederal 
Rhyngbarthol yn Somalia) 


Cyfanswm 62 miliwn o bobl, sy'n frodorol a 
siaradwyr brodorol-ddwyieithog 

Cyfanswm: 80 miliwn;W 
85 miliwn yn ôl pob mathW 
Teulu Indo-Ewropeaidd 
ieithyddol . italaidd 


- Romáwns 


■ Italo-Dalmanaidd 


■ Eidaleg 


System Lladin (Yr wyddor Eidaleg) 

ysgrifennu 

Statws swyddogol 


laith 

swyddogol 

yn 


Yr Undeb Ewropeaidd 


| Yr Eidal 
Y Swistir 
San Marino 
Dinas y Fatican 
Croatia (Swydd Istria) 
Slofenia (Istria Slofenaidd) 


Rheoleiddir nid yn swyddogol gan Accademia 
gan della Crusca 


Codau ieithoedd 


ISO 639-1 it 






































Llyfryddiaeth 


■ Berloco, Fabrizio (2018). The Big Book of Italian 
Verbs: 900 Fully Conjugated Verbs in All Tenses. 

With IPA Transcription, 2nd Edition (https://book 

s.google.com/books?id=DYynDwAAQBAJ&pg=P 

A3#v=onepage&q&f=false). Lengu. 

ISBN 9788894034813 . 

■ Palermo, Massimo (2015). Linguistica italiana. II 
Mulino. ISBN 9788815258847. 


ISO 639-2 ita 

ISO 639-3 ita 

Wy lfa 5l-AAA-q 

leithoedd 



■ Simone, Raffaele (2010). Enciclopedia dell'italiano. 
Treccani. 


Cyfeiriadau 


Eidaleg yn y byd. 


1. Eurobarometer ^Europeans and their languages (htt 
p://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_en.pdf), Chwefror 2006 

2. Simone 2010 

3. Berloco 2018 


Argra ffiad Eidaleg Wicipedia, y 
• ' gwyddoniadur rhydd 



Wh >.i.iur Chwiliwch am Eidalea 

(«*iolu|«» -— 

yn Wiciadur. 

i 

f Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 

ndex.php?tit!e=EidaIeg&action=edit). 



Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Eidaleg&oldid=9177073" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 4 Tachwedd 2019, am 07:15. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






































